



GWYNFAN-GERDD 


GWEITHWYR YSTALYFERA. 


Pa rai sydd wedi eu taflu allan o waith 
oherwydd atalfa Gweithiau eang Ystalyfera. 
a'r Gurnos. 


Ton—*“ 4 u8e Dêtore |F Bate. o 


CaLLu' AUU lyanTNUu A TS&AFTSGLn5 Tud un nL oeTSaL 8i Tau ETRuu nn wu WP wln cnu o” eL antoy uo” Dnynr nyn ngor Ynot Snan toa8^ Ynn&O” Nage? ca goPtìannP “aan? Sn 


; | Lleddf yw'r don, a lleddf yw'r testyn, 
Lleddf yw'n calon dan ein bron, 
Cwyno glywir dvewy Ystalyfera, 
— Nid oes son am gywair llon, 
Calon masnach wedi methu, 
Hoen a nwyfiant wedi ffoi. 
Sel marweidd-dra ar y cyfan, 
Drws ein cysur wedi'i gloi, 


CYDGAN— 


| “ Hoff gyfeillion tyner galon, 

" OT rhowch help i Gymry glan 

A. chewch chwithau'n diolchgarwch 
Cynhes, gyda hyn o gan. 


Bu geneuau'r hen ffwrneisi 
Yn cyhoeddi a thanllyd ddawn, 

Lwyddiant masnach Ystalyfera 

Am flynyddau lawer iawn; 




















2 


Ond, daeth ond, i dd'rysu'r cyfan, 
Ac ymdaenodd cwmwl du 

Dros ein hardal, a cheir heddyw 
Ganoedd mewn cwynfanus gri. 





IIoff gyfeillion, &c. 


Pan oedd masnach yn flodeuog 
'Roedd ein bro yn orsedd hedd, 
Ceid digonedd ar ein byrddau, 
A sirioldeb ar bob gwedd, 
Gweithio cyson, heb ymryson â 
Wybren llwydd yn loew a chlir, 
Ond yn awr mae cwmwl prudd-der 
Yn daenedig dros ein tir. 


Hoff gyfeillion, &c. 


Caled iawn gyfeillion anwyl 
Yw gwynebu o le i le, 

Gwell na threthu'ch caredigrwydd 
Fuasai genym fod yn nhre 
Ond mae amgylchiadawn newid, 
Ysgolfeistri celyd ynt; 
Newid teimlad, a'n gorfoda 
I gardota ar ein hynt. 


CYDGAN-— 


Hoff gyfeillion tyner-galon 
O! rhowch help i Gymry glan 
A chewch chwithan'n diolchgarwch 
Cynes, gyda hyn o gan, 





YSTALYFERA 


WORKMEN'S APPEAL 


TO THE PUBIIO 


na CGA 


6ANUARY 18806. 


DzAR FELLOW-COUNTRYMEN— 


We very much regret of having been occasionod to 
make an APPEAL for assistance in conseguenoce of the 
stoppage of the Ystalyfera Iron and 'Tin-Plate Works 
Hoping to meet with your generous consideration and 
gupport, we shall feel thankful for your kind. sympathy 

under the distressingc circumstances. ï 





'T'une—“** Jusl, before ihe ballle.” 





We the men of Ystalyfera, 
Are to-day amidst the storm. 
Famine staring in our faces, 
Grief in every shape and form, 
Tradeis gone from our neighbourhood, 
Darkness reigns throughout the vale, 
Our dear ones are starving, ! 
Listen friends to our tale. 


CHORUS. 


Christian friends we are appealing, 
Will you help the poor in need, 

And remember the ôld saying— 
Friend in storm, is friend indeed.” 


_ 








4 
Cireumstances often changes, 
'T'his we find from day to day, 





—Thafs the rule down throuch the ages, 


Rich and poor must all obey, 
When we find the clouds are clearing, 
And the sunshine comes acain, 
Soon we find our pleasures ending, 

And with broken hearts in pain, 


Christian friends, &c. 


Tiard indeed it is to travel, 
'P his we never did before, 


"Broken hearted in this manner, 


Seeking help from door to door, 
Toiling hard would be more pleasan 
Willingly to this we are, 
Trusting that these waves of sorrows, 
Will not follow very far. 


Christian friends we are appealing, &c. 
£2 Gwerth Sylw. Gostyngiad Mawr. 
“CELL YR ADRODDWR,” Pars 6c. 


Se£ Detholion Barddonol, gan wahanol Awdwyr, at 
wasanaeth Ysgolion Sabbothol a Chyfarfodydd Llen- 
yddol, drwy y posf yn bresenol am 9 stamp lc. Hefyd 


“ ATHROFA'R BEIRDD,” Pars ls. 


Llyfr o'r un natur, wedi ei olygu gan y y byd-enwog 
GWILYM WYN. Drwy y post yn bresenol am 5 stamp 


E, Rees, Machine Printer, Ystalyfera. 








